
EOGYN GYRU’R WEDD, 


Yr Iiaul ymsuddai dros y bryn 
Fr eigion fel rhyw gawr, 

Pan gurai iiogyn gwelw, syn, 

Wrth ddrws amaethdy mawr; 
Gofynai hwn o dan ei bwn, 

A’i fochau’n llwyd eu gwedd, 

^‘P’le gallaf gael rhyw damaid gwaclì 
Yn hogyn gyru’r wedd?” 

^‘Mae saith o honom gyda mam, 

A’m tad mewn beddrod llaith, 

A gwaeth na hyn, y fi fy hun 
Yw’r hynaf un o’r saith; 

Mi wnaf fy rhan er lleied wyf, 

A llwyted yw fy ngwedd, 

Os gallaf gael rhyw gyflog gwael 

Yn hogyn gyru’r wedd.” 

98 


2 


**0s nad oes arnoch eisîau’m gwaith^. 

A gaf íi genych chwi 
Ryw gysgod dros y noson laith, 

Rhag oerni’r gauaf du? 

’Rol noson faith caf chwilio am waith 
Er mwyn cael gwella’m gwedd, 

Os gallaí gael rhy w gyflog gwael 
Yn hogyn gyru'r wedd.” 

Ond d’wedai gwraig y tŷ, mewn serch^ 
‘‘Cymerwch eí, da chwi,” 

‘*0 ie, nhad,” atebai’r íerch, 

A’i dagrau’n treiglo’n lli; 

**Mae’n g’wilydd mawr íod neh yn aWF 
Yn crwydro’n llwyd ei wedd, 

Os gall ef gael rhyw gyflog gwael 
Yn hogyn gyru’r wedd.” 

Y tad a’r fam aent cyn bo hir 
I íynwent Tanygraig, 

A’u tyddyn ddaeth yn eiddo’r llanCy 
A’r ferch ddaeth iddo’n wraig; 

Ar aelwyd lân mae’n canu cân, 

Yn siriol iawn ei wedd, 

Wrth gofio’r pryd daeth at y tŷ 
Yn hogyn gyru’r wedd. 


